anu'tniitgin. 

Mánaðarrit til stuðnings lcirkju og kristindómi íslendinga. 
gejið út af hinu ev. lút. Icirkjufélagi fsl. i Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJANNASON. 


14- árg. 

WINNIPEG, DESEMBER 1899. 

Nr. 10. 


Til jólanna 


Svo elskaði gnff heiminn, að hann gaf sinn eingetinn 
son, til þess að hver, sem á hann trúir, ekki glatist, heldr 
hafi eilíft líf. —Jóh. 3, 16. 

Sáltrr út af þessum boðskap eftir séra Valdkmak Brikm. 

(Lag: Sérhvert ljós um lífsins nótt.) 

1. Hvert er undr allra mest ? 

Óteljandi undr ljóma 
ósegjandi leyndardóma ; 
eitt þó ljómar allra bezt: 

Ástin drottins unaösblíöa, 
einkason er heimi gaf 

til að stríöa, til að líða, 
til að deyðast mönnum af. 

2. Hver er gleði mannkyns mest ? 

Unaðslindir ótal streyma 

alla guðs um dýrðarheima ; 
ein þó svalar allra bezt: 
það, að guð oss soninn sendi 
sekum manni’ að veita grið. 

Engin gleði guðs úr hendi 
getr jafnazt þessa við. 








146 


3. Hver er elska allra mest, 
er vér höfum af aö segja ? 

Aö hann vildi líða’ og deyja 
til þess vorn aö bceta brest. 
Enginn slíka elsku skilr; 
óbotnandi náð er hans. 

Afbrot vor um eilífð hylr 
undrdjúpið kærleikans. 

4. Hver er huggun hjartans mest ? 
Jesú náð að treysta’ og trúa, 

til vors guðs í auðmýkt snúa, 
er oss hefir yfirsézt. 

Hvílíkt undr ! hvílík gleði! 
hvílík elska, náð og líkn ! 
hvílík huggun grættu geði! 

Guð minn, eg er frjáls og sýkn. 


Trúarsamtalsíundir 

voru haldnir á ýmsum stöðum f íslendingabyggðunum í 
Norðr-Dakota (Pembina county) og Minnesota (Lyon county 
og Lincoln) síðustu vikuna af Nóvember og fyrstu vikuna af 
Desember. Fyrst var fundr í kirkju Víkrsafnaðar á Moun- 
tain mánudaginn 27. Nóv., þá í kirkju Vídalínssafnaðar næsta 
dag—þriðjudaginn, þar næst í kirkju Hallson-safnaðar á mið- 
vikudag, og svo á fimmtudaginn í sömu viku í kirkju Garðar- 
safnaðar. A öllum þessum fjórum fundum var sama umtals- 
efnið: aftrhvarfiS. Af prestum íslenzka kirkjufélagsins voru 
þessir fimm þar við staddir: séra Friðrik J. Bergmann og séra 
Jónas A. Sigurðsson — hinir þjónandi prestar þeirra safnaða 
-— og norðan úr Manitoba séra Jón J. Clemens, séra Rúnólfr 
Marteinsson og séra Jón Bjarnason. Inngangsrœðuna í Víkr- 
kirkju og Hallson-kirkju hélt séra Steingrímr þorláksson, en 
séra Jón Bjarnason í Vídalínskirkju og Garðar-kirkju. A 
fundinum í Vídalínskirkju var þó inngangsrœðan að eins fólg- 
jn í því, að séra J. Bj. las upp ágrip það af rœðu um aftrhvarfi? 



147 


eftir danska prestinn Skovgaard-Petersen á stúdentafundinum 
í Raumsdal, sem ,,VerSi ljós!“ hefir nýlega komiS meS.— I 
Minnesota-byggSinni íslenzku, prestakalli séra Björns B. 
Jónssonar, voru samtalsfundirnir einnig fjórir, nefnilega í 
kirkju VestrheimssafnaSar mánudaginn 4. Desember, J>riSju- 
daginn 5. Des. í hinni nývígðu kirkju safnaðarins í Lincoln 
county — sú kirkja var vígð næsta sunnudag á undan —, í St. 
Páls-kirkju í Minneota á miðvikudag 6. Des. að kvöldi, og í 
kirkjunni í Marshall á fimmtudagskvöld 7. Des. Umtalsefnin 
á þessum síðari fundum voru tvö: samband kristinna manna 
eða ,,samfélag heilagra“ — í kirkjum Vestrheimssafnaðar og 
Lincoln-safnaðar — og skírnarsáttmálinn ■— í Minneota og 
Marshall. Auk séra Björns B. Jónssonar, hins þjónanda 
prests þessara safnaða, voru af prestum að eins þeir séra Frið- 
rik J. Bergmann og séra Jón Bjarnason viðstaddir á þeim 
fundum. Og fluttu hinir aðkomnuprestar þar inngangs- 
rœður til skiftis: séra J. Bjarnason í kirkju Vestrheimssafnað- 
ar og St. Pálskirkju, en séra Fr. J. Bergmann í kirkjunum í 
Lincoln county og Marshall. 

Allir þessir samtalsfundir voru byrjaðir með sálmasöng 
og bœnagjörð. Prestarnir fluttu bœnir til skiftis á hinum 
ýmsu fundum. Fundahöldin stóðu yfir frá til 3 klukku- 
stunda. Nokkuð misjafnt voru þau sótt af almenningi safn- 
aðanna; — bezt í Vídalínskirkju, kirkjunni á Garöar og St. 
Páls kirkju í Minneota. Langfæst fólk var á fundinum í 
Vestrheimssöfnuði — lakir 20 manns. En sú var þar afsökun, 
að þann dag var kólguveðr. Bein hluttaka leikmanna í um- 
rœðunum á fundum þessum var og talsvert misjöfn. A hin- 
um fámenna fundi í Vestrheimssöfnuði töluðu 4 úr hópi leik- 
manna. A fundunum í Minnesota-söfnuðunum töluðu nálega 
eingöngu þeir leikmenn, sem í trúarskoðunum eru í fullkomnu 
samrœmi við trúarjátning kirkju vorrar. En á fundunum í 
söfnuðunum í Norðr-Dakota létu fremr þeir leikmenn til sín 
heyra, sem að meira eða minna leyti eru ósamþykkir kenning 
kirkjunnar. Œskilegast væri auðvitað, að allt, sem talað er 
á svona löguðum fundum, væri talað af trú, veikri eða sterkri 
trú á ineginmál kristindóms-opinberunarinnar, eða að minnsta 



148 


kosti af trúarlöngun í sönru átt. En hinsvegar getr það orðið 
til góðs, ef rétt er með farið, að líka heyrist á fundum þessum 
annarlegar raddir; því við það kemr í ljós vöntunin og veik- 
leikinn, sem fyrir er í safnaðarlífinu á þeim eða þeim staðn- 
um, bending um það, hve fjarri því vér enn erum innan safn- 
aða vorra, að allir sé komnir til fullkominnar einingar í trúnni; 
en jafnframt býðst þá og ágætt tœkifœri til þess að vitna um 
sannleik kristindómsboðskaparins og kryfja til mergjar ýmsar 
af kenningum þeim, sem fara í gagnstœða átt.—Yfir höfuð 
má segja, að trúarsamtalsfundir þeir, sem hér er um að rœða, 
hafi heppnazt vel. Vonanda, að þeir verði kristindómslífinu 
á hinum ýmsu stöðum að meira eða minna leyti til stuðnings 
og glœðingar. Og ef nokkuð má ráða af hinum hjartanlegu 
viðtökum, sem aðkomnu prestarnir fengu við þetta tœkifœri 
bæði í söfnuðunum í Norðr-Dakota og Minnesota, hvernig 
fólki gezt að þessum fundahöldum, þá má fullyrða, að það sé 
einkar vel. 


Kirkjuvígsla. 

Sunnudaginn 3 - Desember, fyrsta sunnudag í aðventu, 
vígði séra Jón Bjarnason, forseti kirkjufélagsins íslenzka, með 
aðstoð þeirra séra Friðriks J. Bergmanns og séra Björns B. 
Jónssonar kirkju safnaðarins í Lincoln county í Minnesota. 
Vígsluathöfnin fór fram samkvæmt kirkjuvígsluformi því, sem 
endr fyrir löngu er prentað í ,,Sam. “II, 11 (Jan. 1888). Og 
hefir ávallt eftir því formi verið farið, þegar kirkjur tilheyr- 
andi söfnuðum kirkjufélags vors hafa verið vígðar. J)að er 
mjög fagrt og hátíðlegt. Séra Jón Bjarnason prédikaði og 
við það tœkifœri og lagði út af Lúk. 14, 27—30. Talaði 
hann um köllun þá, sem allir kristnir menn hafa fengið af 
drottni til þess að uppbyggja guðs hús f tvöföldum skilningi, 
— guðs hús í sjálfum sér og guðs hús félagslega í söfnuðinum 
—, og sérstaklega um það, hvers þeir allir verða að gæta, sem 
með blessunarríkum árangri eiga að geta unnið að uppbygg- 
ing guðs húss í hinum síðar nefnda skilningi þess orðs.—Nokk- 
ur hópr af söfnuðinum var til altaris við guðsþjónustu þessa, 



»49 


sem eins og viö var a8 búast var all-fjölmenn, en heföi j?ó 
oröið enn fjölmennari vafalaust, heföi ekki veriS haröviöri 
þennan dag, j>vert á móti því, sem veriö haföi langa-lengi 
á undan og aftr varö tveim dögum síöar. 

Hin nývígöa kirkja er mjög prýöilegt guöshús. Hún 
stendr sem næst miðbiki íslendinga-byggðarinnar í Lincoln 
county, við hliöina á grafreit safnaðarins, á landi hr. Odds 
Arnasonar. Aöalhús kirkjunnar er 5 ° feta langt og 32 feta 
breitt. En auk þess er forkirkja I4xi4fet aö stœrð. Og 
turn upp af forkirkjunni 87 feta hár. Veggjahæöin er 18 fet. 
Gluggar eru fjórir á hvorri hliö og tveir á framstafni, háir, í 
gotneskum stýl. Einn stór kringlóttr gluggi er í turninum. 
Kirkjan er kölkuö innan, meö gotneskri hvelfing. Fyrir 
stafni er pallr all-hár, sem gengr bogadreginn fram í kirkjuna. 
Altari þar fyrir miöju og grátur umhverfis. Til annarrar 
handar prédikunarstóll (lesborö), en sæti söngflokksins ásamt 
organi hinsvegar.—Kirkjubyggingin sjálf hefir kostaö rúml. 
$2,200, en áhöld og prýöi innan kirkju um $500. Alls $2,700 
til $2,800. —Kirkjan er aö mestu skuldlaus. — Mikinn dugn- 
aö hefir söfnuörinn sýnt viö kirkjubygging þessa. Kirkjan er 
sannarleg sveitarprýöi. 

Söfnuörinn fslenzki í Lincoln county gekk í kirkjufélag 
vort á ársþingi þess 1895. Séra Björn B. Jónsson hefir verið 
prestr safnaöarins síöan á árinu 1894, en séra N. Steingrímr 
þorláksson þar á undan frá því hann prestvígðist sumarið 1887. 

Væntanlega birtist í ,, Sameiningunni “ mynd af hinni ný- 
vígöu kirkju safnaöarins í Lincoln county áör en margir mán- 
uðir eru liönir. því miör gat þaö ekki oröiö nú, fyrir þá sök, 
aö enn hefir engin mynd veriö af henni tekin. 


Vígöar kirkjur tilheyrandi söfnuðum ísl. kirkjufélagsins 
eru nú 15 aö tölu : Fyrsta lúterska kirkja í Winnipeg (v. 
1887), kirkja Víkrsafnaðar á Mountain (v. 1888), kirkjan í 
Pembina (v. 1889), kirkja Garöar-safnaöar (v. 1892), kirkjan 
í Brandon (v. 1893), kirkjan í Selkirk, hin gamla, sem nú er 
partr af nýju kirkjunni (v. 1893,—nýja kirkjan þar enn ó- 
vígð), kirkja Vídalínssafnaöar (v. 1894), kirkja Argyle-safn- 



abanna (v. 1896), kirkja þingvallasafnaSar á Eyford (v. 1896), 
St. Páls-kirkja í Minneota (v. 1897), kirkja Vestrheimssafn- 
aöar (v. 1897), kirkjan í Marshall (v. 1897), kirkja Hallson- 
safnaðar (v. 1899), kirkja Pétrssafnaðar (v. 1899), og kirkjan 
í Lincoln county (v. 1899). 


r 

Frá Islandi. 

Ft'tir séra Jónav A. Sigurdsson. 

VI. 

Frá Akreyri var eg rúman sólarhring heim til foreldra og 
systkina minna, er búa í Húnavatnssýslu í grennd við Blöndu- 
óss-kaupstað. Skipið, sem eg var með, var nú oröið talsvert 
á eftir áætlan, þó ágætlega viðraði og ekki væri landshöfðingi 
með til að hefta för þess, eins og marga mun reka minni til 
um blaða-deilu út af því. En nú beið skip þetta iðjulaust á 
Akreyri nálægt sólarhring til að bíða hentugleika annars vald- 
meira landshöfðingja, Jóns Vídalíns, sem lætr blöð og blaða- 
skrafhnna alla tala eða þegja eftir vild, — og þá eðlilega póst- 
skip landstjórnarinnar koma og fara samkvæmt eigin fyrir- 
mælum, sendir þau jafnvel inn á hafnir, sem ekki eru á ferða- 
áætlan, eins og til Vopnafjarðar í þetta sinn. Frjálslyndið 
íslenzka er stundum einkennilegt. 

En ljúfar endrminningar frá austr- og norðrlandi, og þá 
ekki sízt viðtökur og Ijóð séra Mattíasar, er hann las mér 
og mér flnnast sí-ung og jafn-ágæt, fylgdu mér á veg. Séra 
M. kvaddi mig síðastr manna með föðurlegum kærleika. 
Ljóðin hans héldu vöku fyrir mér í landi, fylgdu mér í rúmið 
og svæfðu mig loks á skipsfjöl. — Ekki hefir íslenzka kirkjan 
og kennimannastéttin lagt svo lítinn skerf til skáldskapar og 
annarra bókmennta frá öndverðu til síðustu ára, að það ætti 
að gleymast, er óvinir hennar álasa henni. Og augljós verðr 
munrinn, þegar verk margra kirkjunnar manna frá söguöld- 
inni og Sæmundi fróða til Mattíasar og Valdemars er borið 
saman við afrek sumra yngri ,, vandræða-skáldanna“, sem 
hæst láta nú gegn trú og kirkju,—sem títt er um falsnótur, 
er hæst láta og síðast þagna. 



Svo var þaö, aö meöan nokkrir samferöamenn mínir sjá- 
anlega tignuðu helzt eitt útlent og suðrœnt goð, voru góö- 
skáldin íslenzku mínir förunautar og hálfgjöröir dýrðlingar. 
Maör getr á slíku ferðalagi, með þetta andlega föruneyti, þog- 
ar andinn hrífr mann ,,upp á háfjalla tind“ freistazt til aö 
trúa því, að lífið þar heima líkist meira skáldskap en nokkru 
öðru. Og það er að líkindum ein ástœðan þess, hve mörg 
og góð skáld ísland hefir alið, — og þá, ef til vill, eins hins, 
hve ónýtt og óhagsýnt, verklega dreymanda og andlega deilu- 
gjarnt, þetta sama skilningsgóða og skáldmælta fólk getr oft 
orðið í félagslífinu og framkvæmdunum. 

Á þessum síðasta áfanga ,, heiin ‘ ‘ vaknaði eg ekki fyrr en 
inni á Skagafirði, skammt frá útlegðarstað hins gáfaða og 
gæfusnauða skálds Grettis, -— Drangey. Hinir ljótu fugla- 
flekar hjá eynni vöktu í huga mér hryggðarsögu útlagans og 
ýmsar aðrar náskyldar sorgarsögur. Eg vildi óska, að ein- 
hverjum ,,dýravin“ tœkist að koma í veg fyrir veiðiaðferðina, 
sem eg nefndi. Og það ætti að vinnast, því það er vafamál, 
hvort ísland á nú færri dýravini en mannvini, ef dœmt skal 
eftir löggjöf og meðferð ýmsra þurfamanna og sjúklinga, t. d. 
vitskertra. Ekkert kristið land, með dálítil fjárráð og fram- 
fara-viðleitni, myndi fara eins að og þar er gjört, þó það láti 
illa í eyrum að segja slíkt opinberlega. 

það þarf að ítrekast og segjast upphátt, sem gott fólk 
fólk finnr til og talar um sín á meðal, hvar sem íslendingar 
búa, að það sœmir illa kristnu landi og lýð allt sveitastjórnar- 
þrasið, öll málaferlin og Pílatusar-réttvísin, sem þrávalt kemr 
fram út af því einu, að einhver verðr efnalega ósjálfbjarga. 
Stundum eru sjálfir prestarnir, sem sveitaoddvitar og leið- 
togar, dregnir, án efa oft hálf-nauðugir, inn í ókristilegar deil- 
ur og málaferli. Eg játa, að fátœkramálin eru vandamál í 
landi fátœktarinnar. En það er kristindóms-fátœkt eða kær- 
leiks-fátœkt, sem stundum getr orðið tilfinnanlegast í þjóðfé- 
laginu, og ekki sízt gagnvart hinum snauða. Eg minnist hér 
tveggja sveitarfélaga, stór-myndarlegra, er deildu um eina 
stúlku, sem þau óttuðust að yrði mannaþurfi. þess vegna 
raátti enginn ráða hana í vist, ekki hýsa hana né hjálpa henni 



Í52 


í þeim tveimr sveitum, þar sem hún hafBi ali 5 allan aldr sinn. 
Og rúm, sem hún átti, var svo flutt í þriðja sveitarfélag, í því 
skvni að verjast þannig sveitfestu. 

Eg er hér ekki að tala um lagahliðina, heldr hve ókristi- 
legt og miskunnarlítið annað eins er. Og eins er hitt var- 
hugavert, að telja hjálparþurfann í rauninni fyrir það eitt 
óknyttamanninum óœðri og svifta hann fátœktar vegna flest- 
um mannréttindum, -— og það þar sem allir eru álíka snauðir. 
j.)að er eitthvað í áttina til þess, að grípa fyrir kverkar sínurn 
f-amþjóni, unz hann hefir lokið skuld sinni. 

Vafalaust hygg eg, að það myndi til muna greiða úr fá- 
tækra-málum íslands, ef sýslufélögin í stað sveitafélaganna 
önnuðust hina snauðu, líkt og tíðkast hér í landi. 

J)ví miðr voru ]?að ekki íslendingar, heldr útlent brœðra- 
félag, er loks reisti spftala fyrir líkþráa menn. En vitskertir 
nienn eiga ]?ar enn ekkert hæli. Og það mun þykja goðgá 
næst — næst þvf að kristið þjóðfélag styrki ofr lítið endrskoð- 
an biblíuþýðingarinnar —, ef til þess er ætlazt, að lands- 
'menn, fyrir landsfé, reisi slíkar líknarstofnanir. ,,Fátœktin“ 
,er svo mikil, að slíkt þykir óhœfa, þó það vitanlega ætti að 
y.era kostnaðarminna að annast sjúklingana og aumingjana á 
þann hátt sameiginlega, auk þess, hve mjög það er mannúð- 
Legra og kristilegra. 

En aftr hefir verið opinberlega farið fram á það, að 
landssjóðr komi á fót rakarabúð og slátrhúsi fyrir höfuð- 
staðinn ! 

Eitt af því marga, er vér sem þjóð þurfum að læra, er að 
vinna þjóðinni og gjöra gott sem einstaklingcir, — hinir 
kristnu einstaklingar, sem það geta, að leggja á sig persónu- 
Jega til framkvæmdar líknarskyldunni, án þess að bíða ávallt 
eftir þingssamþykktum og lögum. Öllum íslendingum ætti 
?.ð vera orðið það full-ljóst, að það dugir ekki að búa í blöð- 
unum — eins og framfaramenn og rithöfundar hafa gjört, — 
né framkvæma allt á þingum og launa og líkna að eins af 
landssjóði. 

En þessar auka-hugleiðingar voru nú allar útlaganum 
Gretti og eyðiskerinu Drangey að kenna. Hvorttveggja er, 



153 


finnst mér, fulltrúi fyrir svo margt meöal vor íslendinganna 
enn í dag. — 


Missíónarferð um Nýja-Island. 

Eftir séra Rúnólp Makteinsson. 


Miðvikudaginn 25. Okt. lagöi eg á stað frá Winnipeg á- 
leiðis til Selkirk. paðan fór eg daginn eftir með gufubátnum 
,,Rocket“ áleiðis til Hnausa í Breiðuvík í Nýja íslandi, og 
kom eg þangað daginn eftir (föstud.) laust fyrir hádegi. Fór 
eg þegar heim til Björns Skaftasonar, sem býr þar skammt 
frá verzlunarbúð Sigurðssona við Hnausapósthús. Að skömm- 
um tíma liðnum fylgdi hann mér heim til foreldra minna, 
sem búa þar nálægt tveim mílum fyrir noiðan. Sunnudaginn 
næsta gat eg hvergi haft guðsþjónustu; en undir eins upp úr 
þeirri helgi fór eg norðr í ísafoldarbyggð, sem liggr norðr 
með Winnipeg-vatni frá íslendingafljóti. Bjarni Marteinsson, 
bróðir minn, fylgdi mér á báti þangað norðr frá Lundi við ís- 
lendingafljót. Komum við fyrst til Pétrs Bjarnasonar, sem 
er póstafgreiðslumaður á ísafoldarpósthúsi; þaðan fórum við 
norðr til Jóns Jónssonar, er býr nyrzt af íslendingum á því 
svæði. Guðsþjónustu hafði eg í þessari byggð hjá Birni 
Bjarnarsyni í Bjarnarstaðahlíð, miðvikudaginn í sömu vik- 
unni. því miðr gátu fáir sótt þessa guðsþjónustu, en þar var 
ástœða fyrir. Rétt áðr kom vatnsflóð mikið í byggðinni, og 
nóttina áðr kom talsvert frost, svo illt var að komast á báti 
„og. nær ómögulegt að komast landveg sumsstaðar vegna flóð- 
anna. I nafni þeirra, sem sóttu guðsþjónustuna, bar Pétr 
Bjarnason fram þakklæti til kirkjufélagsins fyrir þá velvild, 
sem það sýndi með því að senda þeim mann í slíkum tilgangi. 

það, sem eftir var vikunnar, var eg að heimsœkja þá, 
sem eg gat, af bœndum í Breiðuvíkinni. Á laugardaginn 
jarðsetti eg í grafreit Breiðuvíkr konu Jóns Frímanns Kristj- 
ánssonar á Akravöllum. Hún hafði lengi þjázt af tæring og 
skildi nú eftir sig mann og mörg börn, er hörmuðu sárt við 
þenna mikla missi sinn, 



154 


Næsta sunnudag, kl. 11 árdegis, var haldin guösþjónusta 
í BreiSuvík í hinu nýbyggöa skólahúsi aö Hnausum. pað var 
í fyrsta skifti, sem nokkrir höföu komið saman í því, og baö 
skólanefndin mig að minnast á húsið og tilgang þess við þetta 
tœkifœri. það gjörði eg. Guðsþjónustan var vel sótt og 
hafði eg sérstaka ánœgju af að prédika guðs orð í þeirri sveit, 
sem eg einu sinni átti heima í og sem eg tel enn hið helzta 
heimili mitt, þar sem foreldrar mínir búa þar. Samskot í 
kirkjufélagssjóð voru tekin við þessa guðsþjónustu, $4,50.— 
Kl. 4 síðdegis sama dag hafði eg guðsþjónustu í skólahúsi 
Geysisbyggðar—upp með íslendingafljóti. þar var troðfullt 
hús, þegar eg kom. Næstu tvær nætr gisti eg hjá Sigurði 
Nordal, er einnig lánaði mér hest til reiðar um alla byggðina. 
Og hafði eg hina mestu skemmtan af að ríða um hina góðu 
vegi og sjá hina fögru byggð upp með fljótinu. Bæði í 
Breiðuvíkinni og Geysisbyggðinni hitti eg marga fornkunn- 
ingja mína, og hafði eg ekki sízt skemmtan af því að hitta 
ýmsa gamla lærisveina mína frá þeim tíma, er eg var kennari 
í þessum byggðum. 

I Geysisbyggðinni er haldið uppi sunnudagsskóla af skóla- 
kennaranum þar, J. Magnúsi Bjarnasyni, samt fjórum konum, 
er allar starfa af mikilli alúð að þeim málum, en þær sjálfar 
þakka Magnúsi Bjarnasyni það mest, að hann komst á fót. 

Seinni hluta vikunnar hélt eg suðr í Arnesbyggð, og 
fylgdi Björn Skaftason mér þangað, á báti að mestu leyti, og 
hafði hann yfir höfuð talsvert fyrir mér á þessari ferð minni. 

Fram að næstu helgi heimsótti eg í Arnesbyggðinni það, 
sem eg gat, og gisti eina nótt hjá Stefáni Sigurðssyni á Víði- 
völlum og tvær nætr hjá Gísla Jónssyni á Laufhóli. Næsta 
sunnudag, 12. Nóvember, prédikaði eg á tveim stöðum í 
byggðinni, kl. 11 árd. í Árnesi og kl. 4 síðd. í syðra skóla- 
húsi Árnes-skólahéraðs. Fjölmennt var við fyrri guðsþjón- 
ustuna, en fátt við hina seinni. Eftir guðsþjónustuna fór eg 
heim til Jóhannesar Magnússonar og keyrði hann mig daginn 
eftir að Gimli. Hélt eg svo þar til að miklu leyti það, sem 
eftir var þessarar veru minnar í Nýja Islandi, og hafði eg 
aðsetr mitt hjá þorbergi Fjeldsteð; en heimsótti fólk á Gimli 



155 


og annarsstaðar í byggðinni það, sem tíminn leyfði. þegar á 
leið vikuna, fór eg suðr í syðri hluta Víðinesbyggðarinnar og 
og dvaldi hjá Benedikt Arasyni í Kjalvík, en Tryggvi sonr 
hans reið með mér um byggðina og heim til manna. 

Næsta sunnudag, 19. Nóvember, prédikaði eg í tveim 
stöðum í byggðinni: kl. n árd. í Kjarna-skólahúsi, fyrir sunn- 
an Gimli,en kl. 3 síðd. á Gimli í kirkjubyggingunni, sem byrj- 
að var að reisa þar áðr en hin mikla eyðilegging geysaði yfir 
hin andlegu málefni Nýjaíslands. Enn er þessi kirkjubygg- 
ing ekkert nema skrokkrinn; því ekkert hefir verið gjört við 
hana síðan hið mikla fráhvarf kom fyrir. En hún er óum- 
rœðilega sláandi vottr þess, sem fyrir hefir komið, og lexía, 
sem Gimli-menn og Ný-íslendingar almennt ætti að skilja. 

Dálítil kristileg starfsemi á sér samt stað á Gimli. Tvö 
kvenfélög eru þar, sem bæði vilja vinna eitthvað í kristilega 
átt. Sunnudagsskóli er þar einnig, undir stjórn Mrs. þor- 
bjargar Paulson. 

þennan sunnudag, sem guðsþjónustan var haldin, hafði 
kirkjan verið undirbúin að svo miklu leyti, sem unnt var eftir 
því, sem á stóð. þar var einnig æfðr söngflokkr undir stjórn 
Sigurðar Thórarensens, er ásamt organ-spili hjálpaði mjög 
mikið til að gjöra guðsþjónustuna hátíðlega. Á þriðja hundr- 
að manns, á að gizka, var viðstatt, og var það mjög ánœgju- 
legt, hve vel var sótt samkoman þrátt fyrir vonda vegi rétt þá. 

Næsta miðvikudag, 22. Nóv., lagði eg á stað úr byggð- 
inni, fór keyrandi til næstu járnbrautarstöðva, Teulon, og 
þaðan með eimlestinni til Winnipeg daginn eftir. 

Talsverðr vaknandi áhugi er víða í Nýja íslandi og sér- 
staklega á Gimli fyrir því að byrja aftr á kristilegu safnaðar- 
starfi. En guð þarf að vera með í verkum, ef áhuginn á að 
verða nógu sterkr til framkvæmda. 

það er mikið og sorglegt tjón fyrir íslendinga, sem eru 
landlausir eða hafa á seinni árum verið að dreifast hingað og 
þangað um alla heimsálfuna, þar sem þeir hljóta að tapast úr 
voru þjóðerni, að því hefir ekki verið sinnt, að taka landið í 
Nýja íslandi, sem sjálfsagt á eftir að verða blómleg byggð, er 
svo stór, að þar getr lengi þróazt íslenzkr félagsskapr, og 



heföi þó getaö verið miklu stærri. A 5 landið er gott í augum 
annarra sést af því, að aðrir þjóðflokkar eru nú að flykkjast 
þangað í stórum hópum, svo að nú er mér sagt, að varla sé 
eitt einasta ótekið land í allri Víðinesbyggðinni. Og ef land- 
lausir íslendingar víðsvegar ekki vakna til meðvitundar um, 
hverju er fram að fara, lítr helzt út fyrir, að bráðum verði allt 
ónumið land í Nýja ísland farið. 

Kristindómrinn þarf að glœðast í Nýja íslandi eins og 
víðar meðal vors fólks. Eg bið guð vonarinnar, að veita 
mönnum kraft vonarinnar til að starfa að þeim málurn í anda 
Jesú Krists og hans blessaða náðarnafni. 


Önnur missíónarferð. 

Eftir séra Jón J. Clbmkns. 

Hinn 26. Sept. lagði eg á stað í missíónarferð, og var eg 
í burt að heiman tæpar þrjár vikur. I þessari ferð heimsótti eg 
landa mína í þingvallanýlendu, Lögbergsnýl., Vatnsdalsnýl., 
Laufássbyggð og í Brandon. Eg flutti níu messur og skírði 
þrjú börn. 

Eg kom til Churchbridge, Assa., sem er 321 mílu frá 
Baldr, með járnbraut að kvöldi 27. Sept. Fyrir norðan 
Churchbridge 4—10 mílur liggja Lögbergs og þingvallanýlend- 
urnar. I þeim byggðum búa 30 ísl. fjölskyldur (177 sálir). 
Stunda landar þar nærri eingöngu kvikfjárrœkt, og láta þeir 
vel af líðan sinni. 

Söfnuðinum í þingvallanýlendu tilheyra 25 fjölskyldur 
(158 sálir). I báðum byggðunum flutti eg fjórar messur, og 
voru þær sóttar af öllum byggðarbúum. Til altaris tók eg 40 
manns og skírði eitt barn. Séra Oddr V. Gíslason hafði tek- 
ið fólk til altaris í vor; því voru ekki fleiri til altaris í þetta sinn. 

Sunnudagsskóla hefir verið haldið uppi í byggðinni í sum- 
ar. Hefir Björn skólakennari Sigvaldason staðið fyrir honum. 
Skólinn hefir verið vel sóttr. Kennslan hefir farið fram á 
íslenzku og ensku. 

Safnaðarfundr var haldinn í félagshúsinu síðasta daginn, 



í 57 


sem eg var í byggöinni, til aö rœða um prestsþjónustumáí 
safnaðarins. Varð niðrstaða fundarins sú: að senda köllunar- 
bréf til séra Rúnólfs Marteinssonar, til aö biðja hann aö 
þjóna söfnuðinum 6 mánaða tíma á næsta ári, gegn $300 
launum. þessi upphæð kom inn í loforðum á fundinum. 
Eiga íbúar þingvallanýl. og Lögbergsnýl. mikinn heiðr skilið 
fyrir þann mikla áhuga, sem þeir hafa sýnt í safnaðar- og 
kirkjufélagsmálum, þrátt fyrir þá ófullkomnu þjónustu, sem 
þeir hafa haft frá kirkjufélagsins hálfu hingað til. 

það er álit mitt, að óvíða sé meiri þörf á þjónanda presti 
heldr en í Norðvestrlandinu fram með M. & N. W. brautinni. 

I kring um norðvestr-enda brautarinnar eru um 50 ísl. fjöl- 
skyldur, fyrir utan þær 16 ísl. fjölskyldur, sem búa í Vatns- 
dalsbyggðinni, sem er 30 mílur fyrir sunnan Churchbridge. 
í Saltcoats eru 3 fjölsk. (16 sálir), í Yorkton 5 fjölsk. (25 
sálir); fyrir vestan Yorkton, við Foam og Fishing-vötnin, eru 
5 eða 6 ísl. fjölsk. Svo er öll Manitobavatns-byggðin fyrir 
norðan Westbourne. þetta er að vísu mjög stórt verksvið 
fyrir einn prest, en þvf stœrra, sem verksviðið er, því meiri er 
einnig þörfin á að fá fastan þjónanda prest á þessu svæði. 

I þingvalla-nýlendu dvaldi eg rúman vikutíma. þaðan 
var eg keyrðr suðr til Vatnsdals-nýlendu í Qu’Appelle-dalnum. 
þar er fögr sveit og frjósöm, en kirkjuiegi jarðvegrinn þar er 
enn nálega órœktaðr. Eg flutti þar eina messu, og var hún 
vel sótt. Fundr var haldinn í félagshúsi byggðarinnar eftir 
messuna, og var það afráðið, að biðja séra Rúnólf að koma 
þangað suðr, ef hann tœki köllun safnaðarins í þingvalla-nýl., 
og flytja þar messu. Byggðarmenn voru ekki til þess búnir 
að ráða til sín prest fyrir neinn ákveðinn tíma, fyrr en þeir 
hefði séð prestinn og kynnzt honum. Frá Qu’Appelle-dalnum 
var eg keyrðr suðr til Moosomin, 30 mílur. þaðan fór eg 
hinn 7. Okt. til Brandon. 

I kirkju Brandon-safnaðar flutti eg tvær messur hinn 8. 
og tók 18 manns til altaris. Landar eru heldr að fækka í 
Brandon. Margir hafa flutt þaðan á síðastl. ári. Samt er 
víst safnaðarlífið óvíða í öllu betra horfi innan prestlausra 
safnaða heldr en j?ar. 



Frá Brandon íór eg til Reston. Tíu til fimmtán mílur 
þar fyrir vestan er Laufásbyggöin. þar flutti eg messu hinn 
ii., á heimili Jóns Abrahamssonar, og skíröi eitt barn. Eftir 
messu var prestsþjónustumál safnaöarins rcett. Var fram- 
kvæmdum í því máli frestaö þar til safnaðarfundr verðr hald- 
inn. En miklar líkur eru til þess, aö söfnuðrinn biðji kirkju- 
félagið að veita sér mánaðar prestsþjónustu á komanda ári, 
gegn ákveðnum launum. 

I Laufásbyggðinni hafa lesti arsamkomur verið haldnar 
annan hvern sunnudag, og sunnudagsskóli þá sunnudaga, sem 
ekki hefir verið lesið. — I Brandon eru guðsþjónustur og 
sunnudagsskóli á hverjum sunnudegi. 

Hinn 12. Okt. kom eg heim aftr úr ferðinni. Mér var 
tekið vel allsstaðar þar sem eg kom. 

-í—= o<>o—«- 

í Ágústmánuði síðastliðnum var upp til sveita í Norvegi, 
norðan fjalls, í Raumsdal, haldið stór-merkilegt trúmálaþing 
—norrœnn kristilegr stúdentafundr. Og voru þar saman 
komnir 415 svo kallaðir ,,stúdentar“, þ. e.: yngri og eldri 
menn, er notið hafa œðri menntunar; flestallir frá Norðrlönd- 
um, þar á meðal einn íslendingr: séra Jón Helgason, 
prestaskólakennari. Af annarra þjóða mönnum voru þar að 
eins 3 Ameríkumenn og 1 þjóðverji. þetta var fimmta og 
lang-mesta samkoma þeirrar tegundar, sem haldin hefir verið 
á Norðrlöndum. Meðal ,,stúdentanna“ voru ýmsir hinna 
fremstu lærdómsmanna og spekinga á Norðrlöndum, eins og 
t. a. m. Friðrik Petersen og S. Michelet, háskólakennarar í 
Kristjaníu; M. Pfannenstill, háskólakennari í Lundi; F. C. 
Lundin, rektor í Uppsölum; Gustav Jensen, hinn frægi norski 
prestr; Alfred Schack, ágætr danskr prestr og rithöfundr, og 
Skovgaard-Petersen, annar mjög merkr, en ungr prestr í Dan- 
mörk. Og sízt að gleyma Kristjaníu-prestinum Kr. M. Eck- 
hoff, sem talinn er hinn eiginlegi upphafsmaðr þessara kristi- 
legu stúdentafunda á Norðrlöndum. þetta var trúarsamtals- 
fundr í ákaflega stórum stýl, og stóð hann yfir í 8 daga. Um- 
talsefni voru þessi hin helztu: kristindómr og siðferðisleg 



»59 


menning, kristniboö og þjóömenning, kristindómr og breytí- 
þróunarkenningin, aftrverkandi áhrif kristniboðsstarfsins í 
heiðingjalöndunum, aftrhvarfs-nauösynin, kristileg trúarvissa, 
trúarlegr eldmóðr, kristilegt líferni, guðsdýrkan í anda og 
sannleika, kristniboðsstarfsemi nútíðarinnar (meðal heiðingja 
og Gyðinga). I samanburði við guðfrœðinga tóku merkilega 
margir þátt í fundarhaldinu og umrœðunum, sem ekki höfðu 
lagt stund á guðfrœði. 

Félagsskapr sá, sem stendr á bak við þessa kristilegu 
stúdenta-fundi, hefir mjög mikla og blessunarríka þýðing fyrir 
kirkju og kristindóm. Almenningr fær hér meðal annars á- 
þreifanlega sönnun fyrir því, að œðri menntan og lærdómr 
þurfi ekki endilega að útrýma trúnni á hinn guðlega boðskap 
heilagrar ritningar, heldr geti þetta tvennt mjög vel samein- 
azt. Og almenningr sér enn meira en það. Líka það, að 
kristindómrinn er einmitt nú óðum að verða ofan á í mennta- 
lífi þjóðanna. 

Væntanlega verða fleiri íslendingar á næsta almenna 
stúdentafundinum, sem haldinn verðr á Norðrlöndum, því á 
þessum fundi voru út af rœðu, sem séra Jón Helgason hélt 
þar, hafin fjársamskot nokkur, á 6. hundrað krónur, upp í 
ferðakostnað fátœkra íslenzkra stúdenta, sem framvegis vildi 
sœkja þessi fundahöld. 

-^oo o-í- 

í Nóvember-blaðinu af ,,Verði ljós!“ er sálmr eftir séra 
Mattías Jokkumsson með fyrirsögninni: Œðsta boðorðiðí lög- 
málinu. En í aðalefninu er þessi sálmr áðr kominn f sálma- 
bókinni — nr. 18 —, að eins þar styttri og áhrifameiri. Fyrsta 
og síðasta vers sálmsins eins og hann birtist í blaðinu vantar í 
sálmabókinni. En aftr vantar í blaðinu annað vers hans eins 
og hann stendr í sálmabókinni. Og það vers er vafalaust ein- 
hver ágætasti partr sálmsins, — þetta vers : 

,,Og aldrei skilr önd mín betr, 
að ertu guð cg faðir minn, 
en þegar eftir villuvetr 
mig vermir aftr faðmr þinn 



i6o 

og kærleiksljósið litla mitt 
fær lff og yl við hjarta þitt. “ 

Ef sálmrinn í þeirri mynd, sem hann hefir í blaðinu, er 
seinna til orðinn en sá, sem stendr 1 salmabokinni, ef þetta 
á frá hálfu höfundarins að vera bragarbót, þá liggr oss við að 
taka það aftr, sem vér sögðum í síöasta blaði ,, Sam. ‘ ‘, að 
séra Mattíasi sé ekki neitt farið að förlast. En lang-líklegast 
er sú mynd sálmsins, sem stendr í sálmabókinni, ekki eldri, 
heldr einmitt yngri en sú, sem ,,Verði ljós!“ kemr með. 


— Hjá ritstjðra „Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament 
frá brezka biblíufélaginu. Biblían kostar §1.45,nýja testamentið 60 cts. 

Hr. Sigrbjörn Sigrjónsson, 609 Ross Ave., er innköllunarmaðr „Sam- 
einingarinnar“ í 'Winnipeg. 


Hr. Magnús Pálsson, 309 ^ Elgin Ave., sendir ,,Sam.“ út. 


Hr. Jón A. Blindal, 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirðir ,,Sam.“ 


,,EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðiv, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. B.u dal, S. Bergmann o. fl. 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar viö kristindómsfrœSslu barna i sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út i Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAFOLD“, ’.ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
1 Ameriku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave„ Winnipeg, er útsölumaðr. 

„VERÐI LJÓS !“—hið kirkjulega mánaðarrit |>eirra séra Jóns Helgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlnn 
Ilalldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega,l2 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnasonfritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Ránólfr Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG, 


